


LÖG 


BRÆÐRAFJELAGSINS 


REYKJA VÍK. 


— Eee 





REYKJAVÍK. 


Prentuð í prentsmiðju Íslands á kostnað fjelagsins. 


1852. 


LOVE 


FOR 


BRÆÐRAFJELAGIÐ 


REYKJA VIK. 





JO or 


REYKJAVIK. 
Trykt i Islands Stiftsbogtrykkerie paa Selskabets Bekostning. 
1852. 





Е. 


Um tilgáng bræðrafjelagsins, þess meðlimi, töku 
þeirra í, og burtför úr fjelaginu. 


1. grein. 


'Milgángur bræðrafjelagsins er, að efla fjelagskap Reykjavíkur 
bæjarbúa og annara, sem eiga þátt í fjelaginu, með því að 
veita þeim tækifæri til að geta átt með sem minstum kostnaði 
samkomur og samræður, og skal þar leyfð sjerhver saklaus 
skemtan, sem ekki truflar aðra. 


дл фт. 


Meðlimir fjelagsins eru annaðhvort orðulimir eða yfirorðu- 
limir. 
З. gr. 

Orðulimir fjelagsins geta ei orðið aðrir en þeir, sem búnir 
eru að ná tvítugs aldri, og er tala meðlima fyrst um sinn ó- 
takmörkuð. Þeir, sem við stofnun fjelagsins eiga skerf í þess 
gildaskála, eru sjálfsagðir orðulimir, ef þeim svo líkar, en aðra 
fjelagsbræður má kjósa með atkvæðum, er gefin verða með 
hnöttum að vanda eptir skriflegri uppástángu frá einhverjum 
orðufjelaga til fjelagsstjórnarinnar, og skal í uppástúngunni 
vera tilgreint nafn, staða, heimili og aldur, ef svo á stend- 
ur, þess, er óskar inngaungu í fjelagið, en fjelagsstjórn dæmi 
um, hvort hlutaðeigandi, eptir aldri og stöðu sinni, sje tækur 
í fjelagið. Ане -fjelagsstjórar hann tækan, boða þeir að 
minsta kosti 8 dögum á undan með skriflegri auglýsingu, er 
festa skal á spjald í samkomustað fjelagsins, hvenær kosn- 
íngar skuli framfara. 





j 


Om „Bræðrafjelagiðs“ Hensigt, dets Medlemmer og 
disses Optagelse i, og Udtrædelse af Selskabet. 


§ 1. 
®elskabets Formaal er at befordre Selskabelighed iblandt 
Reykjaviks Indvaanere, saavelsom Selskabets övrige Medlem- 
mer, ved at skaffe dem Leilighed til Sammenkomster og Sam- 
taler for den mindst mulige Betaling; i slige Sammenkomster 
tillades enhver uskyldig Fornöielse, der ikke forstyrrer Andre. 


§ 2: 

Selskabets Medlemmer ere enten ordentlige eller overor- 
dentlige. 

§ 8. 

Ikkun de, der have opnaaet en: Alder af 20 Aar, kunne 
blive ordentlige Medlemmer af Selskabet, og bliver deres An- 
tal indtil videre ubestemt. De som ved Selskabets Stiftelse 
ere Ejere af Actier í Klubbygningen, ansees tillige som ordent- 
lige Medlemmer af Selskabet, hvis de maatte attraae saadant, 
men andre Medlemmer optages ved sædvanlig Afstemning med 
Kugler, efter et af et ordentligt Medlem til Selskabets Direction 
indgivet skrivtligt Forslag, der bör indeholde den Proponeredes 
Navn, Stand og Hiem, samt Alder, naar Omstændighederne gjöre 
Betegnelse af samme nödvendig, hvorimod Directionen har 
at bedömme, om Vedkommende med Hensyn til sin Alder 
og ӧугіве Stilling bör underkastes Ballotation. Antager 
Directionen dette, bebuder den i det mindste 8 dage forud, 
ved en skrivtlig i Selskabets Forsamlingssal ophængt Bekjendt- 
gjörelse, naar Ballotation skal foretages. 


6 


4. gr. 

Utanbæjarmenn, aðrir en þeir, er búa í Reykjavík, svo og 
ferðamenn frá öðrum löndum, geta orðið yfirorðulimir fjelagsins 
án atkvæðagreiðslu, með því að beiðast þess hjá fjelagsstjórn- 
inni, þó með því skilyrði, að dvöl þeirra ekki vari sex vik- 
um leingur; en dvelji þeir leingur en 8 daga, þurfa þeir að fá skrif- 
legt leyfi fjelagsstjórnarinnar, og borga þá 48skk. fyrir næstu 
14 daga, en ef leingur, í alt Irbd. Óski þeir að leingja dvöl 
sína yfir 6 vikur, geta þeir það með því, að beiðast inngaungu 
í fjelagið, sem orðulimir eða yfirorðulimir, og láta þeir þá bera 
sig upp af einhverjum orðulima. Ef einhver þannig óskar 
inngaungu í fjelagið, sem yfirorðulimur, skal kosning hans boð- 
ud á sama hátt sem orðulima, eða minsta kosti З dögum áð- 
ur en hún á fram að fara. 

Aðkomumenn þeir, sem talað er um í fyrra hluta greinarinnar, 
eru, meðan „þeir dvelja á gildaskálanum, háðir lögum fjelags- 
ins. . Taki nokkur inn með sjer á gildaskálann óviðkomandi 
menn upp á sitt eindæmi, borgi í fyrsta sinni fyrir það 48 
skildinga, en ef optar, 1 rbd.. í hvert skipti í fjelagssjóð. Ber 
fjelagsstjórn og gestgjafa að halda vörð á því, að einginn heim- 
ildarlaust venji komur sínar á gildaskálann, og að þeir, sem 
hafa leyfi til þess um tiltekinn tíma, ekki gángi þar leingur, 
en þeir hafi heimild til. 


5. gr. 

Kosningar allar geta farið fram bæði á aðalfundum og 
aukafundum fjelagsins, ef að minsta kosti 15 orðulimir, auk 
fjelagsstjórnar, eru viðstaddir, og fær einginn inntöku í fjelag- 
ið, ef fleiri en þriðjúngur þeirra, sem viðstaddir eru í hvert 
sinni, eru mótfallnir; en beri svo við, að svo. margir orðulimir 
sjeu í eitthvert skipti ekki viðstaddir, skal kosningum þeim, 
er fram áttu ад fara, frestað að svo komnu. 


6. gr. 
Ef nokkrum er synjað inngaungu í fjelagið, má ekki stinga 
upp á honum fyrr en að þrem mánuðum liðnum: 


Б 


Orðulimir -fjelagsins einir eiga rjett á hluttekningu og at- 
kvæðagreiðslu í fjelagsmálefnum, og þeir einir geta orðið fje- 


Т 


§ 4. 
Dé вот erê bosatte udenfor Reykjavik By, saavelsom 


fremmede Reisende, kunne blive overordentlige Medlemmer af 
Selskabet uden Afstemning, ved derom at yttre deres Önske 
for Directionen, dog kun under den Betingelse, at deres Op- 
hold her ikke varer over 6 Uger, men önske de at freqventere 
Selskabet í en længere Tid end 8 Dage, maa de indlöse 
Adgangs Kort, og erlægge da 48 Skl. for de næste 14 Dage, 
men for et længere Ophold I Rbd., hvorimod Adgang til Sel- 
skabet udover de ommeldte 6 Uger ikkun kan opnaaes, ved 
at lade sig proponere ved et af dets ordentlige Medlemmer 
enten til et ordentligt eller overordentligt Medlem. Naar nogen 
i Overeenstemmelse hermed önsker at indtræde і Selskabet 
som ovorordentligt Medlem, skal hans Indballotering bekjendt- 
gjöres paa samme Maade som et overordentligt Medlems, eller 
i det mindste 3 Dage forinden samme foretages. 

De Fremmede, som omtales í denne $ 1. Deel, ere 
undergivne Selskabets Love. Dersom nogen af Medlemmerne 
indförer Fremmede раа egen Haand i Selskabet, betaler han 
förste Gang en Mulkt af 48 Sk., og skeer det oftere, 1 Rbd. Di- 
rectionen og Værten bör nöje paasee, at ingen Uvedkommende 
uden Hjemmel freqventerer Selskabets Locale, som og at de, 
som dertil have erholdt interimistisk Tilladelse, ikke gjöre 
Brug af samme i en större Udstrækning end Tilladelsen hjemler. 


$ 5. 

Afstemning om Medlemmers Optagelse kan foretages saa- 
vel i Selskabets General, som Extraforsamlinger, naar, forud- 
en Directionen, i det mindste 15 ordentlige Medlemmer ere til- 
stede, og kan ikkun den blive Medlem аё Selskabet, der er- 
holder to Trediedele af de i hvert enkelt Tilfælde faldende 
Stemmers Antal; men for det Tilfælde, at det ovenbestemte 
Antal ordentlige Medlemmer ikke indfinder sig til Afstem- 
ningen, bör samme stilles і Bero, indtil videre. 


§ 6. 
Nægtes Nogen Optagelse i Selskabet, bör han ei atter 
bringes i Forslag förend efter 3 Maaneders Forlöb. 


$ 7. 


Selskabets ordentlige Medlemmer have alene Ret til at 


8 


lagsstjórar, eða haft á höndumnokkur fjelagsstörf; og má eing- 
inn skorast undan því embætti, sem fjelagið felur honum á 
hendur, og fer um það, eins og segir í 13. grein. 


RE ar; 

Yfirorðulimir eiga jafnan aðgáng, og orðulimir, að gilda- 
skála fjelagsins, og skemtunum þeim, er þar fara fram, en hafa 
eingan atkvæðisrjett í fjelagsmálefnum, og geta ei haft á hendi 
nokkurt fjelagsins embætti, meðan þeir eru yfirorðulimir. 


9. ет. 

Orðulimir, sem teknir verða í fjelagið, greiða innan 8 daga 
frá töku þeirra 2 rbd. silfurs í fjelagssjóð, og ábyrgist sá, er 
bar þá upp, borgun á tilteknum tíma; svo borga og orðulim- 
ir fjelagsins ársskerf sinn hvern fjórðúng árs með 1 rbd. og 
3 mörkum silfurs, en yfirorðulimir það hálfa, sem greiðist 
ætíð fyrirfram fyrir hvern fjórðúng árs. Þeir sem koma í fje- 
lagið eptir miðju hvers ársfjórðúngs, greiða eingan skerf fyrr en 
í byrjun næsta ársfjórðúngs, en ella þann ákveðna skerf. Yt- 
irorðulimir borga sinn fulla skerf, einnig fyrir þann ársfjórðúng, 
er þeir koma inn í fjelagið. 


10. gr. 

Þeir, sem vilja segja sig úr fjelaginu, eiga að tilkynna 
fjelagsstjórninni það brjeflega, í seinasta lagi innan útgaungu 
þess ársfjórðúngs, þá þeir vilja úr fjelaginu fara, en borgi ella 
skerf sinn fyrir næsta ársfjórðúns, og hafa á meðan aðgáng, 
eins og áður. Burtför lima úr fjelagatölu ber að tilkynna fje- 
laginu, og sjerhver breyting á þeim að ritast á nafnaskrá fje- 
laga, sem ætíð skal hánga í samkomustaðnum. 


11. gr. 

Meðlimi má og útiloka úr fjelaginu, ef þeir standa í skuld 
fyrir skerf sinn fyrir hálft ár, og vilja ei greiða innan tiltekins 
tíma eptir aðvörun; svo og fyrir ítrekaða tröðkun fjelagslaganna, 
án þess ráðin sje bót á, þrátt fyrir aðvörun fjelagsstjórnarinn- 
ar; en sje það vegna skulda, að einhver er útilokaður, og hann 
lýkur þeim, getur hann með nýrri atkvæðagreiðslu aptur orðið 
fjelagsmaður. 


9 


deeltage i Forhandlinger og Afstemning angaaende Selskabets 
Anliggender, ligesom ogsaa kun saadanne Medlemmer kunne væl- 
ges til Directeurer, eller varetage andre Bestillinger for Selska- 
bet, og maa Ingen undslaae 'sig for at overtage den Function, 
som Selskabet vil have ham overdraget, med mindre han har 
gyldige Grunde for sin Vægring (cfr. § 13). 


§ 8. 

Overordentlige og ordentlige Medlemmer ere ligeberettigede 
til Adgang til Selskabets Locale, og til at deeltage i de For- 
nöielser, som der finde Sted, derimod have de Förstnævnte 
ingen Stemmeret med Hensyn til Selskabets Anliggender, og 
kunne ikke blive Selskabets Embedsmænd, saalænge de ere 
overordentlige Medlemmer. 


§ 9. 
De, der som ordentlige Medlemmer blive optagne i Sel- 


skabet, betale inden 8 Dage fra Optagelsen at regne i Ind- 
trædelsespenge 2 Rbd. r. s. til Selskabets Kasse, og er den 
Optagnes Proponent ansvarlig for Erlæggelsen deraf i rette 
Tid. Saa betale ogsaa Selskabets ordentlige Medlemmer som 
Contingent for hvert Qvartal 1 Rbd. 3 mark, men derimod over- 
ordentlige kun det Halve, hvilket stedse betales forud for hvert 
Qvartal. Den, der er bleven optagen som Medlem efter Midten 
af et Qvartal, betaler intet Contingent förend і næste Qvartals 
Begyndelse, imodsat Fald erlægges det fastsatte Contingent. 
Overordentlige Medlemmer betale fuldt Contingent, ogsaa for 
det Qvartal, hvori deres Optagelse falder. 


$ 10. 


De, der önske at udmelde sig af Selskabet, have skrift- 
ligen at andrage saadant for Directionen, i det seneste inden 
Udgangen af det Qvartal, hvori de vilde udtræde; imodsat Fald 
have de at erlægge Contingent for det næste Qvartal, imod at 
nyde Adgang til Selskabet som forhen. Medlemmers Udtræ- 
delse bör anmeldes for Selskabet, ligesom enhver Forandring i 
deres Antal bliver at anmærke i den Navneliste, der stedse 
bör hænge i Forsamlingssalen. 


§ 11. 
De Medlemmer, som staae i Restanse med deres Contin- 


10 


EE. 
Um stjórn fjelagsins. 
12. gr. 


Fjelagsstjórar skulu vera 5, og vera kosnir í einu við 
byrjun hvers árs með skriflegum atkvæðum af orðulimum fje- 


lagsins; skal einn þeirra ætíð vera fjehirðir fjelagsins, og ann- 


ar bóka alt það, er fram fer á fundum, og snertir fjelagsmál- 
efni, en sjálfir eiga þeir rjett á að skipta störfum sín á milli, 
og skal það ætíð birta fjelaginu, hvernig þeir skipta störfum 
sínum, en skyldir eru þeir til að hafa þau árlángt á hendi. 


13. gr. 


Þeir, sem kosnir eru til fjelagsstjóra, eiga innan 8 daga 
að taka á móti embætti sínu, en vilji þeir skorast undan kosn- 
íngum, skulu þeir innan sama tíma færa fram afsakanir sínar; 
sem gildar afsakanir ber að álíta sextugsaldur; svo eru og þeir, 
sem hafa verið stjórnendur fjelagsins, í 3 næstu ár á eptir und- 
anþegnir, ef þeir svo vilja. 

Um gildi annara afsakana, svo sem heilsulasleika, anna, 
ferðalags og þvíumlíks, fellir fjelagsstjórn úrskurð, og er hver 
skyldur til að láta sjer úrskurð hennar lynda. . Óski ein- 
hver fjelagsstjóra að fara frá, áður en árið er. runnið út, ber 
hinum fjelagsstjórunum að skjera úr því, hvort hann geti feing- 
ið lausn, eða ekki. 


14. gr. 

Fari einhver fjelagsstjóra frá, áður en árið er runnið út, 
ber á næsta fjelagsfundi, að velja annan í stað hans, og gegn- 
ir þessi fjelagsstjórn um þann tíma, sem eptir er ársins. бей 
einn eður fleiri fjelagsstjóra, svo laungum tíma nemi, ekki tek- 
ið þátt í fjelagsstjórn einhverra orsaka vegna, skulu hinir fje- 
lagsstjórar fá einhverja orðulimi til að gegna störfum þeirra á 
meðan, en hafi að: eins einn fjelagsstjóri einhver fortöll um 
stuttan tíma, ber hinum á meðan að skipta störfum hans á 
milli sín. 

15. gr. 

Fjelagsstjórnin gætir þarfa fjelagsins í öllum málefnum, 
og birtir í fjelags nafni ályktanir þess. Fjelagsstjórum ber 
einnig að stjórna öllum fjelágsfundum og annast um, að álykt- 


11 


gent for et halvt Даг, og ikke efter Opfordring ville berigtige 
deres Restanse inden en dem forelagt. Frist, kunne udelukkes 
af Selskabet ligesom ogsaa de, som gjentagne Gange have 
gjort sig skyldige i Lovens Overtrædelse, uden at agte paa 
„Directionens Advarsler і saa Henseende; men hvis Nogen be- 
taler sin Gjæld, efterat være udelukket af Selskabet paa Grund 
af samme, kan han ved en ny Afstemning atter optages til 
Medlem af Selskabet. 


ЕЕ. 
Om Seiskabeis Bestyrelse. 


$ 12. 

Bestyrelsen skal bestaae af 5 af Selskabets Medlemmer 
og vælges af Selskabets ordentlige Medlemmer paa een Gang 
ved hvert Aars Begyndelse ved skriftlig Stemmegivning. Еп 
af disse skal stedse være Selskabets Casserer, og en Anden 
nedskrive hvad der paa Möderne bliver forhandlet angaaende 
Selskabets Anliggender, hvorimod de selv ere berettigede til 
at dele Forretningerne indbyrdes mellem hverandre efter Godt- 
befindende, dog saaledes at det altid bringes til Selskabets 
Kundskab, hvorledes dette skeer, men deres Function som 
Directeurer ere de pligtige til at vedblive et Aar. 


$ 13. 

De, som vælges til Directeurer, bör inden 8 Dage overtage 
deres Bestillinger, men vil nogen undslaae sig for at modtage 
det paa ham faldne Valg, bör han inden den samme Tids 
Forlöb fremföre sine Undskyldninger. Som en gyldig Und- 
skyldning bör en Alder af 60 Aar ansees, ligesom og de, der 
have været Selskabets Directeurer, ide næstpaafölgende 3 Aar 
kunne fritages for Selskabets Functioner. Angaaende Gyldig- 
heden af andre Undskyldninger f. Ex. Svagelighed, Forretninger, 
Reiser о. desl., afsiger Directionen en Kjendelse, hvis Bestem- 
melse Enhver er pligtig at finde sig i. Naar en af Directeu- 
rerne skulde önske at fratræde sin Bestilling, inden Aaret er 
omme, have de övrige at bestemme, hvorvidt han bör entle- 
diges eller ikke. 

§ 14. 
Naar en Directeur fratræder inden Aarets Udgang, bör Sel- 
skabet i dets næste Måde vælge en anden i hans Sted, og har 


12 


unum fjelagsins sje fullnægt, vaka yfir, að lifað sje eptir lög- 
um fjelagsins, stinga upp á og skipa niður tyllidögum, samt 
gæta þess, að veitíngar og aðbúnaður allur í gildaskálanum, 
samsvari óskum og þörfum fjelagsins. Alt það, er miðar til 
að efla tilgáng fjelagsins, og viðhalda góðri reglusemi, hafa 
fjelagsstjórar í sameiningu að ráðgast um og framkvæma. 


16. gr. 


Fjelagsstjórar rita nöfn sín undir samninga og áríðandi 
skjöl, sem skuldbinda fjelagið; þó skulu þau ætíð fyrirfram 
vera samþykt af fjelaginu sjálfu, en ella ábyrgist þeir í sam- 
einingu tjón það, er fjelagið þar af bíður. 


17. gr. 

Fjelagsstjórar eiga rjett á af sjálfsdáðum að álykta út- 
gjöld þau, er útheimtast til að viðhalda nauðsynlegri reglu, og 
til að útvega áhöld og annað, er ei má án vera, og sjálfsagt 
er að greiðist úr fjelagssjóði, en til annara útgjalda þurfa þeir 
að leita samþykkis fjelagsins. 


18. gr. 


Einkum ber fjelagsstjórum hvervetna að vaka yfir góðri 
fjelagsskipun, og eptir kröptum sporna við öllu því, er hana 
trufla kynni; þeir eiga því að vanda um fyrir sjerhver afbrigði í 
því tilliti, og að ákveða hlutaðeigendum bætur, alt að 5 rbd., 
en álíti þeir, að beita þurfi harðari hegníngu eða útilokun úr 
fjelaginu, skal málefni slíkt uppborið á næsta mánaðarfundi. 
Beri svo til, að einhver þykist hafa orðið fyrir óskunda í fje- 
laginu, á hann, ef hann vill kæra slíkt, að gjöra það skriflega, 
og innan 14 daga, eigi umkvörtun hans að geta til greina 
komið. 

19. gr. 

Fjelagsstjórar hafa að minsta kosti einusinni í hverjum 
mánaði fund sín á milli til að ráðgast um og úrskurða sjer- 
hvað það, er snertir fjelagsstjórn þeirra, og bóka þeir álykt- 
anir sínar, og rita allir, sem viðstaddir eru, höfn sín undir, en 
því að eins hafa ályktanir þeirra gildi, að ekki sjeu viðstaddir 
færri fjelagsstjórar en ð. 


13 


denne at fungere som saadan for Resten af Aaret. Kan En eller 
Flere af Directeurerne af visse Aarsager, for en længere Tid, 
ikke deeltage i de til Bestyrelsen henhörende Forretninger, 
have de övrige Directeurer at formaae et ordentligt Medlem, 
eller Medlemmer, til midlertidigen at varetage hans eller deres 
Forretninger, men dersom kun een af Directeurerne for en kort 
Tid forhindres, bör de Övrige 1 denne Tid dele hans Forret- 
ninger imellem sig. 


§ 15. 

Bestyrelsen varetager Selskabets Тату i alle dets Anlig- 
gender, og bekjendtgjår i dets Navn alle dets Beslutninger. Be- 
styrelsen har derfor at dirigere alle Selskabets Måder, og foran- 
stalte dets Beslutninger udförte, vaage over Lovens Overholdelse, 
foreslaae og ordne Festiviteter, samt paasee, at Beværtningen 
og Udstyringen af Selskabets Locale svarer til Sammes Tarv 
og Önsker. Alt hvad der sigter til at fremme Selskabets For- 
maal og vedligeholde en god Orden, have Bestyrelsens Med- 
lemmer i Forening at overlægge og udføre. 


$ 16. 

Alle Contrakter og vigtige Dokumenter, der paalægge Sel- 
skabet Forpligtelser, underskrives af Directeurerne, dog maae 
deslige Dokumenter forud være samtykkede af Selskabet, i 
modsat Fald staae samtlige Directeurer til Ansvar for det Tab 
som Selskabet derved maatte lide. 


$ 17. 

Bestyrelsen har Myndighed til efter eget Skjön at bestemme 
de Udgivter, som udfordres til nödvendig Ordens Opretholdelse, 
til at anskaffe Inventarium og andre Ting,som ei kunne und- 
væres, og selvfölgeligen betales af Selskabets Kasse, men til 
andre Udgivter maa den erhverve Selskabets Samtykke. 


§ 18. 

Ligesom Bestyrelsen har at vaage over god Orden i Sel- 
skabet, og efter Evne modarbeide al Forstyrrelse deraf, saa 
have de og at give Trettesættelser for enhver Overtrædelse i 
saa Henseende, samt i fornödent Fald ansee Vedkommende med 
Mulkt af indtil 5 Rbd., men anseer Directionen en alvorligere 
Straf eller Exclusion af Selskabet for nödvendig, da skal Sa- 
gen andrages 1 næste Maaneds Forsamling for Selskabet til 


14 


20. gr. 

Öllum áminningum, fyrirskipunum og ályktunum fjelags- 
stjóra, hvort heldur þær eru munnlegar eða skriflegar, í efn- 
um: þeim, er þeim eru á hendur falin, ber fjelagslim- 
unum að hlýðnast viðstöðulaust. Einnig á sjerhver fjelagsmað- 
ur, þegar hann af stjórninni er kvaddur, að mæta fyrir henni, 
til að gjöra gréin fyrir hegðan sinni, eður til að gefa skýrslu 
um það, sem á hefur orðið í fjelaginu, og önnur fjelagsmál- 
efni, sem hann verður spurður um. Mótþróa og óskunda gegn 
fjelagsstjórninni í störfum hennar ber að hegna með alt að 
5 rbd. bótum; og ef kríngumstæðurnar ráða til, og hinu sama 
er optar en einu sinni fram farið, með útrekstri úr fjelaginu. 
Uppástúngum frá einstökum fjelagsmönnum : til: fjelagsstjórn- 
arinnar, gefur þessi.að eins gaum, ef þær eru skriflegar. Um- 
kvartanir yfir einstökum fjelagsstjóra út af embættisfærslu hans, 
eður hegðan að öðru leyti, skal uppbera fyrir fjelagsstjórninni. 
Áliti einhver fjelagsmaður sjer órjett gjörðan, með einhverjum 
úrskurði eða annari ráðstöfun fjelagsstjórnarinnar, á hann rjett á að 
heimta, að nefnd verði kosin til að skera úr málum, og skal fjelags- 
stjórnin þá annast um, að 5 manna nefnd af orðulimunum verði 
kosin á næsta mánaðarfundi, þó með því skilyrði, að umkvörtunin 
sje uppborin innan 8 daga, frá því tilefni hennar varð, því ella 
getur hún ekki orðið tekin til greina, og ег málið að fullu út- 
kljáð með úrskurði nefndarinnar. Álíti nefndin umkvörtunina 
öldúngis ástæðulausa, ber henni að ákveða hlutaðeiganda bæt- 
ur alt að örbd. eptir málavöxtum. 


21 et. 

Um viku hverja hefur einn fjelagsstjóra sjerstaka umsjón 
um alt á gildaskálanum, og а tyllidögum gætir hann alls 
þess, er útheimtist til góðs skipulags, og sker úr öllu því, er 
fyrir kann að koma á slíkum fundum, og fjelagsstjórninni við- 
víkur. Nafn þess, er slíka umsjón hefur um viku hverja, skal 
ritað á spjald í gildaskálanum, en sjeu hinir aðrir fjelagsstjór- 
ar viðstaddir á gildaskálanum, eru þeir einnig skyldir til að 
gegna störfum sínum og viðhalda góðri reglusemi. 


29 е 


Fjelagsins gjaldkera ber sjer í lagi að heimta allar tekjur 
fjelagsins og annast borgun útgjalda, svo og geyma öll við- 


15 


Afgjörelse. Under dets Afgjörelse hörer ogsaa det Tilfælde, om 
Nogen skeer Overlast i Selskabets Locale, og han skrivtlisen 
inden 14 Dage bésværer sig derover. 

$ 19. 

Idetmindste een Gang maanedligen har  Directionen at 
sammentræde til et Möde for at overlægse og bestemme Alt 
hvad der angaaer Selskabets Bestyrelse; de tagne Beslutninger 
protokolleres og underskrives af alle de tilstedeværende Di- 
recteurer, hvis Antal ikke tör være ringere end 3, forsaavidt 
deres Beslutninger skal tillægges Gyldighed. 

§ 20. 

Alle Bestyrelsens Formaninger, Anordninger og Beslut- 
ninger, hvad enten de ere mundtlige aller skrivtlige, betræffende 
den dem anbetroede Administration, bör Selskabets Medlemmer 
uopheldeligen efterkomme. 

Saaledes bår ethvert Medlem efter Opfordring af Directio- 
nen måde for den for at gjöre Rede for sin Opförsel eller for 
at afgive... Forklaring omde Forseelser, der еге begaaede i 
Selskabet, eller om andre Selskabets Anliggender, hvorom 
han maatte blive adspurgt. 

Gjenstridighed og Fornærmelser mod Bestyrelsen under 
Udförelsen af dens Funetioner, ansees med Böder indtil 5 Rbd., 
eller endog, naar Omstændighederne tåle der for og i Tilfælde af 
Gjentagelse, med Udelukkelse af Selskabet.. Forslag fra en 
enkelt af Selskabets Medlemmer tager Directionen under Over- 
vejelse, forsaavidt de еге skrivtlige. Besværinger over de 
enkelte Directeurers Forhold i deres Embedsförelse indgives 
til Directionen. -Dersom et. Medlem апѕеег sig forurettiget 
ved nogen af Bestyrelsens Beslutninger eller andre Foran- 
staltninger, da er han berettiget til at fordre en:Comitee ned- 
sat for at afgive en Kjendelse i Sagen, og skal Bestyrelsen 
foranstalte en slig Comitee udnævnt bestaaende af 5 af Sel- 
skabets ordentlige Medlemmer, i den næstpaafölgende Maa- 
nedsforsamling, dog under den Betingelse, at Besværingen er 
andraget for „Bestyrelsen inden 8 Dage, fra den Tid Anled- 
ningen til samme blev given, da den 1 modsat Fald ikke kan 
tages i Betragtning, og. skal Sagen ansees for fuldkommen 
afgjort ved Comiteens Kjendelse. Finder Comiteen Besværin- 
gen aldeles ugrundet, bör den diktere Vedkommende.en Mulkt 
af indtil 5 Rbd. efter Sagens Beskaffenhed. 


16 


skiptaskjöl fjelagsins og annast um nafnaskrá allra fjelags- 
lima; en við lok hvers ársfjórðúngs gjörir hann á næsta fundi 
skýra grein fyrir efnahag fjelagsins, og loks gjörir hann við hver 
áraskipti aðalreikníng fyrir hið umliðna ár, og liggi aðalreikn- 
íngurinn í átta daga til sýnis á gildaskálanum, en síðan kýs 
fjélagið tvo menn til að skoða hann hvert ár. Verði ágrein- 
ingur milli gjaldkera og skoðunarmanna, kýs fjelagið 3 manna 
nefnd, sem skeri úr því, sem á milli ber, og verður þeim úr- 
skurði eigi raskað. 


HEE. 


Um fjelagsfundi og ályktanir fjelagsins. 
23. gr. 


Fjórir aðalfundir verða haldnir á ári hverju, fyrsta virkan 
dag í byrjun janúar, apríl og októbermánaða., en í júlímánuði, 
fyrsta virkan dag eptir miðju mánaðarins. Á slíkum aðalfund- 
um geta þær ályktanir einúngis orðið teknar, sem lúta að því, 
að afmá, breyta eður auka fjelagslögin, sem þá eru, og til 
leingdar skuldbinda fjelagið og þess meðlimi. Sömuleiðis ber 
á aðalfundinum í janúarmánuði, fyrir það ár, að kjósa stjórn- 
endur fjelagsins, og 2 stjórnendur danzfunda, og 2 rannsókn- 
armenn fjelagsreikninganna, eins og fjelagsstjórnin á hverjum 
aðalfundi skýrir frá ástandi fjelagsins, og allri fyrirhyggju í 
fjelagsþarfir, og sjerhverju öðru, er athugavert þykir. 


24. gr. 


Svo verða og haldnir mánaðarfundir hinn fyrsta virkan 
dag í hverjum mánuði; á þeim fundum skal niðurskipa tylli- 
dögum, svo skulu fara fram kosningar fjelagslima og sjerhvað 
annað, sem ekki til leingdar hefur verkan á fjelagið og fje- 
lagslimi, og ekki miðar til breytingar á lögunum. 


25. gr. 


Alla slíka fundi ber að kunngjöra á spjaldi fjelagsins 8 dög- 
um á undan, og drepa stuttlega á málefni þau, sem þá koma 
fyrir. Þegar nauðsyn krefur, getur fjelagsstjórnin og svo endr- 
arnær kallað saman aðalfundi eður aðra fundi, og skeður það 
með umburðarbrjefi til fjelagslima, að minsta kosti deginum 


17 


§ 21. 

Directeurerne skiftes til ugeviis at have specielt Opsyn i 
Klublocalet, og ved Selskabets Festiviteter paaseer den Inspec- 
tionhavende Alt hvad der udfordres til en god Tingenes Orden, 
samt afgjör Alt, hvad der ved slige Leiligheder kan forefalde, 
og som henhörer under Bestyrelsens Ressort. Den hver Uge 
opsynhavende Directeurs. Navn bör skriytligen bekjendtgjöres 
paa en Tavle i Selskabets Locale. : Ere tillige Bestyrelsens 
övrige Medlemmer tilstede i de ugentlige Forsamlinger, have 
ogsaa de at varetage deres Forretninger og opretholde en god 
Orden. 

$ 22. 

Selskabets Casserer bör især opkræve alle Selskabets Ind- 
tægter og betale dets Udgivter, samt forvare alle til dets Regn- 
skaber henhörende Documenter og forfatte en Nayneliste over 
alle Selskabets. Medlemmer; -derhos bör han ogsaa, ved Slut- 
ningen af hvert Qvartal, gjöre Rede for Selskabets pekuniære 
Tilstand, samt ved Aarets Udgang aflægge fuldstændigt Regn- 
skab for Selskabets Indtægter og Udgivter i det forlöbne Aar, 
som bliver at henlægge i Selskabets Locale i 8 Dage til Eftersyn. 
Til:at revidere Regnskabet vælger Selskabet aarlig 2 Revi- 
sorer. 1'Tilfælde af nogen Tvist mellem disse og Kassereren for- 
anstaltes en Committee bestaaende af 3 Medlemmer valgt til 
sammés Afgjörélse, hvorved Sagen har sit Forblivende. 


ШЕЕ. 
Om Selskabets. Møder og Beslutninger. 


| $ 23. 

Hvert Aar afholdes. 4 Generalforsamlinger, den förste 
Sögnedag i Begyndelsen af Januar, April og October, men 
derimod 1 Juli den förste Sögnedag efter Midten af denne 
Maaned. Alene i saadanne Generalforsamlinger kunne de Be- 
slutninger, tages, der gaae ud paa at ophæve, forandre eller 
foröge den bestaaende Loy, der for en længere Tid ere for- 
bindende for Selskabet og dets Medlemmer. I Generalforsam- 
lingen 1 Januar vælges Directeurer for det kommende Aar, 
samt: 2 Dandse- Directeurer og 2 Revisorer, ligesom Bestyrels- 
en i hver Generalforsamling gjör Rede for Selskabets davæ- 
rende Stilling, og omtaler de Foranstaltninger, der maatte være 

2 


18 


áður, en fundurinn á að vera, og skal í brjefinu nákvæmlega 
tekið fram umræðuefnið. 
26. ‘gr 


Sjerhver orðulimur á rjett á að bera upp sjerhvert fjelags- 
málefni, sem fjelagið þá fellir ályktan um. Skeður þetta skrif- 
lega og afhendist fjelagsstjórninni svo snemma, að hún geti slegið 
málefninu upp á spjald fjelagsins. Uppástúngur um breytingu og 
aukningu fjelagslaganna, eiga að minsta kosti mánuði á undan að- 
alfundum að vera birtar á вата spjaldi, og verða þær ekki teknar 
til greina, nema með svofeldu móti, að 5 orðulimir hafi ritað á þær 
meðmæli sín. Finni fjelagsstjórnin sjálf þörf á að bera upp slíkar 
uppástúngur, þarf þessara meðmæla þar á móti ekki við. 


21.:gr. 


Fjelagsfundir byrja frá veturnóttum til sumarmála um 
miðaptan, en um sumartímann sjálfan einni stundu seinna. ба 
meðlimur fjelagsstjórnarinnar, sem stýrir fundi í hvert skipti, 
byrjar fundinn og raðar niður umræðum málefnannna. Undir 
umræðunum sitja allir meðlimir, nema sá er ræðir, og þá 
fleiri en einn standa upp í senn til að ræða eitthvert та], © á- 
kveður fundarstjóri röð þá, er fylgja skal við umræðurnar. 
Einginn má grípa fram í, eða hafa háreysti undir umræðunum, 
og ber fundarstjóra að sporna við slíku, og er sjerhver fund- 
armaður skyldur til að hlýðnast strax, sömuleiðis ber fundar- 
stjóri að áminna þann, er í ræðu sinni brúkar útúrdúra, eða 
fer ósæmilegum orðum. Við: kosningar fjelagsstjóra, nefnda og 
þeirra, sem skoða eiga reikninga fjelagsins,  framfer aðkvæða- 
greiðsla með skriflegum seðlum, við upptöku eða útilokun með- 
lima með knöttum, en við allar aðrar ályktanir með því að 
standa upp, eða rjetta upp hendurnar, nema einhver meðlimur 


krefjist þess, að aðkvæðagreiðsla fari heimuglega fram. 


28. gr. 

Til að taka nýja meðlimi í fjelagið, eður útiloka, samt til 
að gjöra breytingar við fjelagslögin, krefst, að 2 viðstaddra fje- 
lagslima greiði aðkvæði fyrir, en í öllum öðrum efnum helm- 
ingur, en eingi fundur er lögmætur, að ekki sjeu 15 orðulimir 
viðstaddir auk fjelagsstjóra. Þegar jafnmargir veita aðkvæði 


með og móti í málefnum þeim, er aðkvæðafjöldi ræður, skal 
varpa hlutkesti. Allar ályktanir á fjelagsfundum ber að bóka, 


19 


at træffe til sammes Tarv, samt hvad Andet der maatte fortjene 
Opmærksomhed. 
§ 24. 

Maanedlige Forsamlinger blive ogsaa at afholde den förste 
Sögnedag i hver Maaned. I disse Forsamlinger skulle Festi- 
viteter anordnes, nye Medlemmer optages og hvad Andet for- 
handles, som kun har en kortvarig Virkning paa Selskabet og 
dets Medlemmer og ikke sigter til Lovens Forandring. 


§ 25. 

Alle slige: Forsamlinger bör forud bekjendtgjöres ved. 
Opslag paa Selskabets Tavle 8 Dage forud, hvorhos der bör 
gives en kort Oversigt over de i Forsamlingen forhandlende 
Sager. ı Naar saadant er fornödent, kan Bestyrelsen desuden 
sammenkalde Generalforsamlinger, hvilket skeer ved en Om- 
gangsskrivelse til Selskabets Medlemmer i det mindste Dagen 
forud for Mödet, og skal Anledningen til Mödet i Skrivelsen 
nölagtigen forklares. 


$ 26. 

Ethvert ordentligt Medlem er berettiget til at gjöre Forslag 
angaaende Selskabets Anliggender, og bedömmes da deslige 
Forslag af Selskabet. Disse indgives skrivtligen til Directio- 
nen saa betimeligen, at de kunne bekjendtgjöres ved Opslag 
paa Selskabets Tavle. Forslag, der angaae Forandring eller 
Forögelse i Selskabets Lov, skulle i det mindste een Maaned 
forinden en Generalforsamlings Afholdelse раа den angivne 
Maade bekjendtgiöres, og bliver der kun taget Notits af saa- 
danne Forslag, naar 5 ordentlige Medlemmer derpaa have teg- 
net deres Anbefaling, hvorimod en slig Formalitet bortfalder; 
naar selve Bestyrelsen finder det nödvendigt, at fremkomme med 
saadannė Forslag. 

§ 27. 

I Halvaaret fra 20. October til 20. April forsamles Selskabet 
КІ. 6 om Aftenen, men om Sommeren en Time sildigere. Den 
Directeur, som hver Gang dirigerer Mödet, aabner Forhandlin- 
gerne, og ordner Sagernes Debatter. Under Discussionen blive 
alle Medlemmer, paa Ordföreren nær, siddende, og naar flere 
paa een Gang forlange Ordet, bestemmer Dirigenten den Ord- 
en, der skal fölges і Debatterne. 

Ingen maa falde en anden i Ordet under Debatterne, ei 





20 


og sjerhverja: umbreytingu eða viðauka á fjelagslögunum, að 
rita við fjelagslögin sjálf, sem ætið eiga að liggja á gildaskálan- 
um, öllum til eptirsjónar, og við nýja útgáfu þeirra færast inn 
í þau sjálf. 


HV. 
Um gildaskálann, samkomukvöld og tyllidaga. 


29. gr. 


Að knattborðsstofu, spilastofu og málstofu gildaskálans 
stendur öllum meðlimum fjelagsins opinn aðgángur frá dag- 
málum á degi hverjum, en að venju safnast fjelagar. þángað 
þrisvar í viku, nefnilega: á sunnudags, þriðjudags og föstu- 
dagskvöldum, og skal þessum stofum þá jafnan haldið heit- 
um, ef á þarf að halda; hin önnur herbergi gildaskálans verða 
þar á móti ekki brúkuð nema í stöku tilfellum, og eptir sam- 
komulagi við fjelagsstjórnina. 


30. gr. 


6 danzfundir skulu vera lögákveðnir á ári hverju, á ný- 
ársdag, mánadaginn Í. í föstuinngangi, 2. páskadag, sum- 
ardaginn hinn 1., nema sumarpáskar sjeu, fæðingardag kon- 
úngs og 2. jóladag, en öðrum danzfundum skal- niðurskipa á 
fundum þeim, er halda á í byrjun hvers mánaðar. Fjelagsmenn 
mega taka með sjer syni sína, sem fermdir eru og innan tví- 
tugs aldurs, án aukreitis borgunar, og á danzfundi með leyfi 
fjelagsstjóra, með því að borga 32 sk. á þeim lögboðnu, en 16 
sk. á öðrum og styttri danzfundum, og eiga hlutaðeigendur, að 


minsta kosti degi áður en danzfund á að halda, í hvert skipti. 


að gefa fjelagsstjórninni það til vitundar,- en sá er tekur þá 
með, og ber þá upp fyrir fjelagsstjórninni, ábyrgist hegðan 
þeirra á danzfundum, Ef nokkur óskar að eiga stöðugt að- 
gång á alla danæfundi, getur hann það: með því, að fjelagið taki 
hann með atkvæðagreiðslu, og greiðir hann þá um árið alls 2 
rbd. í fjelagssjóð, sem greiðist fyrir fram með einum ríkisdal 
í hvert skipti. Þeir er kosnir eru til að styra danzfundinum, 
stýra öllu á fundum þessum, sem danzinum viðvíkur, og hafa 
í því tilliti sama vald, sem fjelagsstjórar.  Óhlýðni og mótþróa 
gegn þeim ber að hegna á sama hátt, sem gegn fjelagsstjórn, 





21 


heller gjöre Stöj, og har Dirigenten at forekomme sligt, hvori- 
mod ethvert Medlem.er pligtigt til öteblikkeligen at vise ham 
Lydighed. -Saa har.og Dirigenten at kalde til Orden, enhver, 
som і sm Tale gaaer udenom. Sagen eller betjener sig af 
usömmelige Udtryk. Ved Valget af Selskabets. Directeurer 
foregaaer Stemmegivningen ved skrivtlige Sedler, ved Medlem- 
mernes Optagelse eller Udelukkelse med Kugler, men ved alle 


andre Afstemninger ved at reise sig eller række Haanden i 


Neiret, med mindre et Medlem önsker at Stemmegiyningen 
foregaaer hemmelig. 
S.28. 

For at optage Medlemmer i, eller udelukke af -Selskabet — 
for. at kunne foretage Forandringer i Loven, udkræves, at $ af 
de tilstedeværende Medlemmer give deres Stemmer derfor, men 
i alle andre Tilfælde: det halve: Antal- af de Stemmegivende, 
men intet Möde- er lovformeligt, : med mindre 15. Medlemmer, 
foruden Bestyrelsen, еге tilstede Naar der i de Sager, der 
afgjöres ved. simpel Majoritet, falde ligemange Stemmer , for 
og imod, skal Lodtrækning anvendes. Alle de i, Selskabets 
Möder tagne Beslutninger blive at protokollere, ligesom enhver 
Forandring i — eller Tillæg til — Loven bör tilföies samme, 
der stedse bör ligge til Eftersyn i Klúblocalet, „og ved en ny 
Udgave foröges med de senere tillagte Poster. 


KV. 
Om Klublocalet, de ugentlige Forsamlinger og Festiveleter. 
$ 29. 


Adgangen til Billardstuen, Spillestuen og Forhandlingsalen 
staaer alle Selskabets Medlemmer aaben hver Dag fra Kl. 9 
f. M., men ordentligviis samles Selskabets Medlemmer 3 Gange 
ugentligen, Söndag, Tirsdag og Fredag Aften, og skulle da de 
omtalte Stuer i fornödent Fald opvarmes. Bygningens övrige 
Værelser blive derimod ikkun i enkelte Tilfælde og efter Over- 
eenskomst med Bestyrelsen at afbenytte. 


w 


§ 30. 

6 Baller skulle aarligen afholdes i Selskabet, nemlig Nyt- 
aardag, Fastelavns Mandag, anden Paaskedag, förste Sommer- 
dag (naar samme ikke indtræffer paa Skjærtorsdag), Kongens 


22 


81. gr. 

Allir þeir, er taka þátt í danzfundum, borgi að jöfnuði kostn- 
að þann, er af danæfundum leiðir til ljósa og hljóðfærasláttar, 
eptir samníngi, sem fjelagsstjórnin í hvert skipti gjörir þar um 
við gestgjafa fjelagsins. Á danzfundum má ekki reykja tóbak 
á gildaskálanum, nema upp á loptinu. 


32. gr. 

Danzfundum öllum skal hætta 4 stundum eptir miðnætti, 
nema danzfundi þeim, sem haldinn ег á fæðingardag konúngs, 
í hvers tilliti tíminn er óákveðinn. Öðrum fundum skal ætíð 
hætta þannig, að allir sjeu farnir úr gildaskálanum og honum 
lokað eptir miðnætti; ef út af er brotið, varðar það 4 marka 
sekt í fjelagssjóð fyrir hvern gest í hvert skipti. 

Leyfi gestgjafi fjelagsins fjelagsbræðrum að sitja á gilda- 
skálanum fram yfir þann ákveðna tíma, eða veiti hann þeim 
vin eða annað, úr því sá tími er kominn, varðar það í 3 fyrstu 
skiptin sekt, alt að 5 rbd., eptir úrskurði fjelagsstjóra, en úr 
því uppsögn frá fjelagsstjórnarinnar hálfu. 

Sjerhver fjelagslimur, hvort heldur hann er orðulimur eða 
yfirorðulegur meðlimur, á til eptirbreytnis af lögunum að skrifa 
nafn sitt undir þá útgáfu (exemplar) af þeim, sem geymist í 
fjelagsins skjalasafni, svo er og hver fjelagslimur skyldur til 
að kaupa lögin, og borga þau með 32 skildíngum, um leið og 
hann veitir þeim móttöku hjá gjaldkjeranum. 





28 


Födselsdag og anden Juledag, men andre Baller skulle be- 
stemmes i de i Begyndelsen af hver Maaned afholdte Möder. 
Med Bestyrelsens Tilladelse kan Selskabets Medlemmer indföre 
Fremmede paa Selskabets Baller, og skal sligt i hvert enkelt 
Tilfælde anmeldes for Bestyrelsen, i det mindste Dagen forud 
for Ballet, men de som anmelde og indföre dem, ere ansvar- 
lige for deres Opförsel paa Ballet. 

Den, der maatte önske stadigt at have Adgang til alle Sel- 
skabets Baller, kan erholde samme imod at underkaste sig Sel- 
skabets Afstemning, og erlægger da aarlig Contingent af 2 Rbd., 
som betales forud med 1 Rbd. halvaarlig. Baldirecteurerne 
dirigere paa Ballerne Alt hvad der angaaer Dandsen, og have 
de i denne Henseende den samme Myndighed som de andre 
Directeurer. Ulydighed og Gjenstridighed imod dem ansees 
paa samme Maade. 

§ 31. 

Alle Deeltagere i et Bal betale en lige Andeel afde Om- 
kostninger, der medgaae til Musik og Belysning, efter en af 
Directionen for hver enkelt Gang truffen Overeenskomst. 

Naar Bal afholdes, maa ikke Tobak röges i Klublocalet, 
undtagen раа lste Sal. 

§ 32. 

Klokken 4 efter Midnat skulle alle Baller ophöre, med 
Undtagelse af det Bal, hvorved Kongens Födselsdag feires, og 
hvis Varighed lades ubestemt. Andre Forsamlinger skulle 
stedse ophöre saaledes, at alle Gjæster have forladt Localet 
og dette er lukket KI. 12, For Overtrædelse heraf erlægges af 
enhver Gjæst for hver Gang en Mulkt af 4 Mark til Selskabets 
Kasse. 

Ifald Værten tillader Gjæsterne at forblive i Klublocalet 
udover den bestemte Tid, eller efter den Tid skjenker til dem 
Drikkevarer, ansees han med еп Mulkt indtil 5 Rbd. for de 3 forste 
Gange, men 4. Gang opsiges ham af Directionen sin Bestilling. 

Alle Selskabets Medlemmer saavel ordentlige som over- 
ordentlige bör, til Forpligtelse om Efterlevelse af Selskabets 
Love, forsyne det Exemplar af samme, der opbevares i Sel- 
skabets Locale, med deres Underskrivter, ligesom de og ere 
pligtige til at kjåbe et Exemplar af samme, og derfor til 
Selskabets Kasserer ved Modtagelsen erlægge 2 Mark. 





ا 


EE E А ш {= сыы: н, mhas 2 20 چ‎ N 


il aid ғыс, рб att дсй I 
zrada 2; A ББ эринин 
aE КИЕ Pr SREE 

D ream ДӘЙ: a text 


Р alle 1 Е з 


а. sifins ti ае87 


е 


ВЕ = 3898 Hed 


= ци саме. SEE БН 9 Да RTR moh È aE 
iol gehakt T epo ЖБ OFLC BE ls shepu 
34, саша mmeg РЕ anað Baas ge 5 
я IA Гы aghas Sho 

жаан EF: dgal as sa è 
506 д9 šiu elê e тшу: as э-дин ai сын тэт 


LE 7 37852 Tik - 





